Tueddiadau 
cyngor yng 
Nghymru 


Ystadegau am gleientiaid 
gwasanaeth Cyngor ar Bopeth Cymru: 


Chwarter 3 (Hydref - Rhagfyr 2015) 








cyngor ar | citizens 
bopeth / advice 


Cyngor ar Bopeth Cymru 


Cafodd elusen Cyngor ar Bopeth ei sefydlu ym 1939. Ers hynny, rydym wedi rhoi 
cyngor, gwybodaeth a chymorth ar bob math o faterion bob dydd i bwy bynnag sydd 
ei angen, o ddyledion, arian a budd-daliadau lles i dai, cyflogaeth a pherthnasau. 


Mae ein sesiynau addysg ariannol a rhaglenni gwneud yn fawr o'ch incwm hefyd yn 
helpu pobl i gymryd rheolaeth o'u harian a sicrhau bod y rhai mewn angen yn hawlio'r 
holl gymorth ariannol sy'n ddyledus iddyn nhw. 


Yng Nghymru, mae gennym rwydwaith o 19 o ganolfannau lleol Cyngor ar Bopeth' - 
elusennau unigol bob un, gyda bron i 800 o staff gwirfoddol a chyflogedig 
ymroddedig. 


Rydym yn chwalu'r rhwystrau i gyngor trwy fynd i lefydd lle mae pobl ein hangen 
fwyaf, gan roi cyngor o 375 o leoliadau cymunedol o Fôn i Fynwy, yn ogystal â chynnig 
gwasanaethau dros y ffôn ac ar-lein. 


Mae miliynau o bobl ledled Cymru a Lloegr yn troi atom bob blwyddyn. Trwy hyn, 
cawn gipolwg unigryw ar eu hanghenion a'u pryderon nhw. Rydym yn defnyddio'r 
wybodaeth hon i ymgyrchu dros faterion o bwys, yn lleol ac yn genedlaethol. Felly, 
rydym yn helpu pawb mewn rhyw fodd - nid dim ond rhai sy'n cael cymorth 
uniongyrchol gennym. 


1 Mae Cyngor ar Bopeth yn newid. Rydym yn moderneiddio ein gwasanaethau er mwyn ymateb i 
anghenion sy'n newid ac er mwyn cyrraedd mwy o bobl. Fel rhan o'r broses hon, rydym wedi newid enw'r 
gwasanaeth - gyda 'canolfan' bellach yn cael ei galw yn Cyngor ar Bopeth lleol. 


1 


Tueddiadau cyngor - dyma'r penawdau 


Rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2015, fe wnaeth Cyngor ar Bopeth Cymru helpu 
mwy na 29,700 o bobl gyda mwy na 98,400 o broblemau, cynnydd o 8% o gymharu 
â'r un cyfnod yn 2014-157. Mae adran Cymru o wefan hunangymorth Cyngor ar 
Bopeth wedi cael dros 180,258 o ymwelwyr yn y cyfnod hwn hefyd. 


Y 10 Maes Cyngor Mwyaf Cyffredin 


40,000 EE Nïero 
faterion Ch3 
2015-16 
—— Nifer o 
30,000 faterion Ch3 
2014-15 
20,000 
10,000 
0 
o oS ġo NN o 4 Ñ ao o a 
Sn ye ae” oe“ sw Kc w e 
v VÀ o a o? 
xl a y2 a0? a 
o ye ad a yo 
à v se AN © e> 
ae sÈ e € a 
oe 


A Graff 1: Y 10 maes cyngor mwyaf cyffredin y bu Cyngor ar Bopeth yn ymdrin â nhw yng Nghymru yn 
ystod Ch3 2015-16 a Ch3 2014-15 


Problemau gyda budd-daliadau a chredydau treth yw'r grŵp mwyaf o broblemau o 
bell ffordd o hyd o ran y problemau y mae pobl Cymru yn gofyn am gymorth ar eu 
cyfer, ac mae'r ymholiadau wedi cynyddu 6% ers yr un cyfnod y llynedd. Mae 
problemau gyda dyledion yn parhau i ostwng ychydig (296), gan ddangos bod nifer y 
bobl sy'n gofyn am gymorth gyda phroblemau dyledion yn gwastatau. Fel yr 
adroddwyd yn flaenorol, mae natur newidiol dyledion yn parhau i ddangos bod pobl 
yn cael trafferth i dalu costau byw bob dydd ac rydym wedi gweld cynnydd nodedig 
(1196) mewn materion gorchymyn rhyddhad dyledion. 


2 Dylid nodi bod mân newidiadau wedi'u gwneud i nifer y materion a gofnodwyd o dan 'Cyfleustodau a 
chyfathrebu' a 'Gwasanaethau ariannol a gallu' yn sgil problemau technegol yn un o ganghennau Cyngor 
ar Bopeth Cymru. 


Budd-daliadau a lles 


Problemau gyda budd-daliadau yw testun mwyaf cyffredin y 
cyngor a roddir gan Cyngor ar Bopeth lleol yng Nghymru. 
Dyma yw 38% o'r holl faterion sy'n dod i'n sylw ni ar hyn o Co 


Mae 43% 


bryd. Rhwng mis Hydref a Rhagfyr 2015 cafodd bron i 13,516 
o bobl gymorth gyda mwy na 37,148 o broblemau yn 
ymwneud â budd-daliadau, sydd ychydig yn uwch (6%) na'r o broblemau 
chwarter cyfatebol yn 2014. budd-daliadau yn 
ymwneud â PIP ac 
Fel y rhagwelwyd, mae cyflwyno'r Taliad Annibyniaeth ESA 
Bersonol” wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn 
ymholiadau a dyma o hyd yw'r mater unigol mwyaf y mae 
pobl yn gofyn am gymorth yn ei gylch am y chweched chwarter yn olynol. Y cynnydd 
nodedig arall na ddangosir isod yw'r cynnydd mewn ymholiadau am gredyd 
cynhwysol, cynnydd o dros 1000% o'i gymharu â'r chwarter cyfatebol yn 2014-15. Ond 
mae'r niferoedd yn parhau'n isel ar 289. Er bod Credyd Cynhwysol wedi'i gyflwyno 
ledled Cymru bellach, dim ond i hawlwyr unigol y mae'n berthnasol ar hyn o bryd.“ 





Y 10 Problem Budd-daliadau a Chredydau Treth Mwyaf 


Cyffredin 
10,000 E Nifer o 
faterion 
Ch3 
2015-16 
7,500 E Nifer o 
faterion 
Ch3 
2014-15 
5,000 
2,500 
0 
` © aA yÑ pi Do ay c À 
g? KGa D “CM Kr $ s? g~ y Wn 
cn wc e ywn ed ged! ye. ydd, 
o e e 
ce e9 sad“ Ka Cia y8 v K 
o? a E) y 
«ee yn 


A Graff 2: Y 10 problem budd-daliadau a chredydau treth mwyaf cyffredin y bu Cyngor ar Bopeth Cymru yn 
ymdrin â nhw yn ystod Cha 2015-16 a Ch3 2014-15 


3 Budd-dal nad yw'n seiliedig ar brawf modd yw PIP (Taliad Annibyniaeth Bersonol) ac mae'n graddol 
ddisodli'r lwfans byw i'r anabl (DLA) i bobl o oedran gweithio (16 i 64 oed). 
4 Shotton, Sir y Fflint yw'r eithriad lle maent yn derbyn cyplau a theuluoedd hefyd. 


Rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2015 fe wnaeth ein gwasanaeth helpu 3,902 o 
gleientiaid gyda 9,548 o broblemau PIP - cynnydd o 27% o gymharu â'r un cyfnod y 
llynedd. Mae hynny'n fwy na dwywaith y brif broblem ddyledion sef ôl-ddyledion y 
dreth gyngor. O'r rhai a ofynnodd am gymorth gyda'u PIP, gofynnodd 917 o bobl am 
gymorth gydag apêl, neu i herio penderfyniad, cynnydd o 36 y cant ar yr un cyfnod 
y llynedd. 


Gan adlewyrchu data Tueddiadau Cyngor Cymru a Lloegr ar gyfer chwarter 3, mae 
data Cymru gyfan yn dangos gostyngiad o 22% mewn materion sy'n gysylltiedig â 


Lwfans Ceiswyr Gwaith, a gostyngiad o 24% mewn ymholiadau budd-dal tai 
tanfeddiannaeth. Gellir gweld amrywiadau nodedig yn lefel a'r math o broblemau 
budd-daliadau a threthi yn y tabl isod: 





Math o fudd-dal Nifer y Newid o Ch3 
problemau: 2014-15 
Credyd cynhwysol 289 +1,104% 
Lwfans ceiswyr gwaith 1,242 -22% 
Lwfans gweini 814 +5% 
Lwfans byw i'r anabl 1,610 -11% 
Tanfeddiannaeth budd-dal tai 81 -24% 
Banciau bwyd 418 -3% 


('Cymorth elusennol’) 


Lles cymdeithasol lleol/ 285 +10% 
Cronfa Cymorth Dewisol (DAF) 


A Tabl 1: Newidiadau nodedig mewn problemau budd-daliadau/credydau treth y bu Cyngor ar 
Bopeth Cymru yn ymdrin â nhw yn ystod Ch3 2015-2016 


Dyled 
Oi Dyled yw'r ail broblem fwyaf cyffredin o hyd, sef 29% o'r holl 
broblemau. Cafodd bron 7,000 o bobl help gyda mwy na 
29,400 o broblemau dyled rhwng Hydref a Rhagfyr 2015, 
Cynnydd o ychydig yn llai (-2%) o gymharu â'r un cyfnod yn 2014. 


1 1 0o ym Dyled sydd â'r gymhareb uchaf o broblemau i bobl, gyda phob 
person â 4.2 problem ddyled ar gyfartaledd. 


mhroblemau 
gorchmynion 
rhyddhad 
dyledion 





Mae'r gostyngiad mewn problemau dyledion credyd defnyddwyr yn parhau, yn 
cynnwys cardiau credyd, benthyciadau personol, cyfleusterau gorddrafft a 
benthyciadau diwrnod cyflog. Un eithriad i'r duedd hon yw cynnydd mewn dyledion 
archebion catalog a phost, gyda 1,437 o broblemau yn cael eu hadrodd, cynnydd 
o 8% o'i gymharu â chwarter 3 yn 2014-2015. 





Y 10 problem ddyled fwyaf cyffredin Nifer y % o holl Newid o Ch3 
problemau broblemau 2014-15 
dyledion 

Ôl-ddyledion y dreth gyngor 3,853 13% -1% 
Gorchymyn rhyddhad dyledion 21052 10% HA 
Cardiau credyd/siopau 2922 10% -9% 
Benthyciadau personol 2,685 9% -8% 
Ôl-ddyledion rhent (cyfanswm) 1,509 5% -2% 

- Awdurdod Lleol 556 2% -490 

- Cymdeithas Tai 566 2% tido 
- Sector Preifat 387 1% -1490 
Dyledion archebion catalog a phost 1,437 5% +8% 
Dyledion dŵr 1,431 5% 5% 
Dyledion ffôn/band eang 29 5% +20% 
Gorddrafft banc/cymdeithas adeiladu 1,224 4% -19% 
Dyled tanwydd 1,030 4% +4% 


A Tabl 2: Y 10 Problem Ddyled Fwyaf Cyffredin y bu Cyngor ar Bopeth Cymru'n ymdrin â nhw yn ystod 
Cha 2015-16 


Gwelsom ychydig o ostyngiad yn nifer y bobl sydd â 


phroblemau ôl-ddyledion y dreth gyngor, i lawr i 1,568 o O 
bobl yn cael help gyda 3,853 o broblemau sy'n ostyngiad o 

1% o gymharu â'r cyfnod hwn y llynedd. Mae cyfran y 1 LUN a 
problemau sy'n gysylltiedig ag ôl-ddyledion biliau cartref 

hanfodol yn parhau'n uchel o gymharu â dyledion credyd gynnydd mewn 
defnyddwyr, gyda chynnydd mewn dyledion dŵr (496), tanwydd yen 
(596) a ffôn/band eang (20%). Mae ôl-ddyledion rhentwedi MAA” 
gostwng 2% yn gyffredinol o gymharu â 2014-15, gyda cymdeithasau 
gostyngiad nodedig mewn ôl-ddyledion rhent awdurdodau tai 





lleol a'r sector preifat yn gwneud iawn am y cynnydd mawr 
mewn ôl-ddyledion rhent cymdeithasau tai (1490). 


Newidiadau nodedig eraill yn y problemau dyledion yw cynnydd sylweddol mewn 
ôl-ddyledion hurbrynu, cynnydd o 28% i 318 o broblemau o gymharu â 2014-15. 
Mae problemau gyda benthyciadau diwrnod cyflog yn parhau i ostwng yn sgil 
newidiadau deddfwriaethol diweddar, gan ostwng i 482 o broblemau, bron hanner y 
swm roeddem yn ei weld ychydig dros ddwy flynedd yn ôl yn 2013-14. 


Tai 

Trodd 2,767 o bobl at Gyngor ar Bopeth lleol i gael cymorth gyda mwy na 3,700 o 
broblemau tai rhwng mis Hydref a Rhagfyr 2015. Problemau gyda chartrefi'r sector 
rhentu preifat yw'r mwyafrif o hyd, gyda llawer mwy o bobl o'r sector hwn yn gofyn am 
ein cymorth gyda phroblemau na'r rhai sy'n byw mewn tai cymdeithasol neu'n 
berchen-feddianwyr. 





Y 5 problem tai fwyaf Nifer y Nifer y Newid o 
cyffredin cleientiaid problemau Ch3 2014-15 
Eiddo Sector Rhentu Preifat 929 1,133 31% +5% 

Dan fygythiad o ddigartrefedd 267 293 8% -19% 
Eiddo perchen-feddiannydd 280 298 8% +2% 

Tai Awdurdod Lleol 245 290 8% -18% 
Eiddo Cymdeithas Dai 241 289 8% -8% 


A Tabl 3: Y 5 problem tai fwyaf cyffredin y bu Cyngor ar Bopeth Cymru'n ymdrin â nhw yn ystod Cha 
2015-16 


Ledled y rhwydwaith cafwyd gostyngiad mawr mewn ymholiadau yn ymwneud â 
digartrefedd. Y rheswm am hyn mae'n debyg yw effaith newidiadau a gyflwynwyd i'r 
ddarpariaeth ddigartrefedd yn Neddf Tai (Cymru) 2014 sy'n rhoi mwy o bwyslais ar 
atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae problemau digartrefedd gwirioneddol wedi 
gostwng i 159, 29% yn is o gymharu â'r un cyfnod yn 2014. Gostyngodd 
problemau cysylltiedig â gwasanaethau digartrefedd awdurdodau lleol yn 
sylweddol i 58 o broblemau, 52% yn is o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. 


Cyflogaeth 
O Mae problemau cyflogaeth yn parhau i fod yn 
bedwerydd ar y rhestr o'r problemau mwyaf cyffredin y 
mae pobl yn troi atom yn eu cylch. Rhwng Hydref a 
Mael O bob 4 Rhagfyr, bu Cyngor ar Bopeth lleol yn helpu 2,855 o bobl 
problem gyflogaeth yn gyda 4,316 o broblemau cyflogaeth, cynnydd bychan o 
ymwneud â chyflog a 1% ers yr un cyfnod yn 2014. Problemau'n ymwneud â 
hawliau chyflog a hawliau yw'r rhai mwyaf cyffredin yn y maes 
hwn, gyda 939 o bobl yn gofyn am ein cymorth, a dyma 
yw chwarter yr holl broblemau cyflogaeth (2696). 





Parhaodd problemau diswyddo i ostwng (1196) ond mae problemau dileu swyddi 
wedi cynyddu eto, i fyny 8% o gymharu â 2014-15. 


Gwelwyd y cynnydd mwyaf mewn pobl sy'n gofyn am gymorth i ddatrys anghydfod 
(cynnydd o 1796), sydd efallai'n adlewyrchu ymgyrch Llywodraeth y DU am y dull hwn 
ac yn cynyddu rôl ACAS yn lle defnyddio tribiwnlysoedd cyflogaeth. 





Math o broblem Nifer y Nifer y % Newid o Ch3 
cleientiaid problemau 2014-15 

Cyflog a hawliau 929 110 26% 11% 
Diswyddo 526 699 16% -11% 
Telerau ac amodau 501 575 13% 590 
cyflogaeth 

Datrys anghydfod 400 453 1196 “1796 
Dileu swyddi 275 362 8% +8% 


A Tabl 4: Y 5 problem gyflogaeth fwyaf cyffredin y bu Cyngor ar Bopeth Cymru'n ymdrin â nhw 
yn ystod Cha 2015-16 


Defnyddiwr 

Mae 'defnyddiwr' yn cyfeirio at ein categorïau data, 'Nwyddau traul a gwasanaethau', 
‘Gwasanaethau ariannol a gallu’, ‘Cyfleustodau a chyfathrebu' a Teithio a 
thrafnidiaeth' gyda'i gilydd. Ar draws y grŵp ehangach rhoddwyd help i bron 5,000 o 
bobl gyda phroblem defnyddiwr rhwng Hydref a Rhagfyr 2015. 





Math o broblem Nifer y Nifer y Newid o Ch3 
cleientiaid problemau 2014-15 
Problemau tanwydd dd] 295 9796 
(e.e. nwy, trydan, olew, glo) 
Gallu ariannol 956 21976 T2 
Twyll a sgamiau 180 476 -54% 
Dŵr a charthffosiaeth 356 SO +92% 
Pensiynau personol 288 389 +154% 
Trwsio/gwelliannau i adeiladau 190 269 T23% 
Cyfrifon banc/cymdeithas 155 222 *1796 
adeiladu/Swyddfa'r Post 
Asiantaethau cyfeirio credyd 93 216 12 
Cerbydau ail law 141 184 +3% 
Gyrru (e.e. troseddau gyrru, 131 145 -1% 
trwyddedau gyrru) 


A. Tabl 5: Y 10 problem defnyddwyr mwyaf cyffredin y bu Cyngor ar Bopeth Cymru'n ymdrin â nhw yn 
ystod Ch3 2015-16 


Mae'r cynnydd o 27% mewn problemau gallu ariannol yn ganlyniad i ehangu 
gwasanaethau cyngor ar arian integredig sy'n darparu gwybodaeth a chyngor ar allu 
ariannol law yn llaw â chyngor ar ddyledion. Yn yr un modd, mae'r cynnydd 
sylweddol o 15490 mewn problemau pensiwn personol yn deillio o sgil-effaith 
darparu gwasanaeth wyneb-yn-wyneb Pension Wise, y dechreuodd Cyngor ar Bopeth 
ei ddarparu ym mis Ebrill 201 5”, 


* Gwasanaeth gan y llywodraeth yw Pension Wise a sefydlwyd i helpu pobl i ddeall yr opsiynau pensiwn 
sydd ar gael iddynt. Mae'n cynnig canllawiau i helpu i rymuso pobl i wneud penderfyniadau gwybodus am 
eu pensiwn. Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu apwyntiadau Pension Wise wyneb-yn-wyneb. Nid yw'r 
adroddiad hwn yn cynnwys ffigurau Pension Wise. 


Ers Ebrill 2015 mae'r rhan fwyaf o ganolfannau Cyngor ar Bopeth lleol yng Nghymru 
wedi derbyn cyllid drwy Raglen Ynni y Fargen Orau. Mae'n debyg bod hyn wedi cael 
effaith ar adrodd am broblemau tanwydd a'r cynnydd cysylltiedig yn nifer y 
problemau a welwyd. Y problemau tanwydd mwyaf cyffredin yw: 


e Gostyngiad Cartrefi Clyd 
e_ Pris neu dariff ar gyfer nwy/trydan 
e_ Dulliau gwerthu/newid cyflenwr 


Y brif broblem dŵr yw tariffau Watersure/cymdeithasol. Unwaith eto mae hyn yn 
debyg o fod yn deillio o fwy o waith gweithredu a hyrwyddo'r tariffau gan gwmnïau 
dŵr ers eu cyflwyno yn Ebrill 2015. 


Y gostyngiad mwyaf a mwyaf nodedig yn y grŵp hwn o broblemau defnyddwyr yw'r 
gostyngiad o 5492 mewn problemau twyll a sgamiau a welwyd ar draws y 
rhwydwaith yng Nghymru o gymharu â'r un cyfnod yn 2014. 


Gwahaniaethu 

Meysydd eraill lle gwelwyd cynnydd nodedig ond nad ydynt wedi'u nodi yn y 10 maes 
cyngor mwyaf cyffredin yw pobl yn gofyn am gymorth gydag achosion o wahaniaethu 
(cynnydd o 5796) ac addysg (cynnydd o 1196). Mae'r rhain yn debygol o ddeillio o 
ddarparu gwasanaeth cyngor rheng flaen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i 
ddarparu gwasanaeth cynghori arbenigol i Gymru gyfan ar wahaniaethu, yn cynnwys 
gwahaniaethu ym maes addysg. Dylid nodi bod cyfanswm y problemau yn parhau'n 
isel - 513 o broblemau gwahaniaethu a 364 o broblemau addysg. 


I gael rhagor o wybodaeth am y math o broblemau mae eich cangen Cyngor ar 
Bopeth lleol yn rhoi cyngor arnynt neu i drafod unrhyw broblemau a nodwyd yn yr 


adroddiad hwn e-bostiwch: policy.cymru6citizensadvice.org.uk 


